WicipediA 


Saesneg Canol 


Ffurf hanesyddol ar yr iaith Saesneg yw Saesneg Canol a siaredid ar 
ôl y goncwest Normanaidd yn yr llg tan ddiwedd y 15g. Aeth 
Saesneg drwy sawl newid a datblygiad yn y cyfnod wedi'r Hen 
Saesneg . Nid yw ysgolheigion yn hollol gytûn ynglŷn â dyddiadau'r 
iaith, ond pennir y tri a hanner can mlynedd 1150-1500 fel y cyfnod 
pan siaredid Saesneg Canol yn ôl Geìríadur Saesneg Rhydychen .^^^ 

Yn fras, dilynodd y cam hwn yn natblygiad yr iaith Saesneg yr 
Oesoedd Canol Uchel a Diweddar . Fe'i siaredid ar draws Lloegr, yn 
ne-ddwyrain yr Alban , mewn ambell man ar y ffin rhwng Cymru a 
Lloegr, ac yn y Pâl yn Iwerddon . 

Gwelodd Saesneg Canol newidiadau sylweddol i'w gramadeg, 
ynganiad, ac orgraff. Roedd arferion ysgrifennu yn ystod y cyfnod 
hwn yn amrywio'n eang. Dangosir amrywiaeth helaeth mewn 
enghreifftiau ysgrifenedig Saesneg Canol yn ôl ardal eu tarddiad. 

Daeth Hen Saesneg, iaith safonol mewn cymhariaeth, yn fratiog a'i 
rhannu'n sawl ffurf leol, ac awduron yn ei datblygu yn y fan a'r lle 
yn fynyachaf.^^^ Erbyn diwedd y cyfnod (tua 1470), gyda chymorth 
y wasg argraffu a ddyfeisiwyd gan Johannes Gutenberg yn 1439, 
derbyniwyd ffurf safonol yn seiliedig ar dafodiaith Lludain o'r enw 
Safon y Siawnsri. Roedd hyn i raddau helaeth yn sylfaen ar gyfer 
sillafu Saesneg Modern, er bod ynganiad wedi newid yn sylweddol ers hynny. Olynwyd Saesneg Canol yn 
Lloegr gan gyfnod y Saesneg Modern Cynnar, a barodd hyd ganol yr 17g. Datblygodd yr iaith Sgoteg ar yr 
un pryd fel datblygiad o dafodiaith Northymbria , ffurf ar Saesneg oedd yn gyffredin yng ngogledd Lloegr ac 
yn ne-ddwyrain yr Alban. 

Yn ystod cyfnod Saesneg Canol, symleiddiwyd nifer o nodweddion gramadeg yr Hen Saesneg, neu 
ddiflanasant yn gyfan gwbl. Cafodd ffurfdroadau'r enw, yr ansoddair, a'r ferf eu symleiddio o ganlyniad i 
ostyngiad (ac yn y pen draw diflaniad) y mwyafrif o wahaniaethau o ran y cyflwr gramadegol. Benthycwyd 
llawer o eiriau Normaneg , yn enwedig ym meysydd gwleidyddiaeth, y gyfraith, y celfyddydau, a chrefydd. 
Cedwai'r geirdarddiad Germanaidd gan y rhan fwyaf o eirfa'r Saesneg, a dylanwadau'r Hen Norseg yn 
amlygach. Cafwyd newidiadau sylweddol yn nhermau ynganiad, gan gynnwys llafariaid a deuseiniaid 
hirion, ac yng nghyfnod diweddar Saesneg Canol yr hyn a elwir Sifft Fawr y Llafariaid. 

Dim ond ychydig o lenyddiaeth Saesneg Canol sy'n goroesi, o ganlyniad i oruchafiaeth y Normaniaid a 
statws Hen Ffrangeg , neu Eingl-Normaneg , fel iaith o fri. Yn ystod y 14g, daeth arddull llenyddol newydd 
i'r amlwg gyda gwaith John Wycliffe a Geoffrey Chaucer , yr hwn sy'n un o feirdd gwychaf barddoniaeth 
Saesneg Lloegr a'i gampwaith The Canterbury Tales yn brif waith y cyfnod ac yn un o'r gweithiau pwysicaf 
yn holl lenyddiaeth yr iaith Saesneg.^^^ 

Cyfeiriadau 

1. "Middle English-an overview - Oxford English Dictionary" (http://public.oed.com/aspects-of-eng 

lish/english-in-time/middle-english-an-overview/) . Oxford English Dictionary (yn Saesneg). 

2012-08-16. Cyrchwyd 2016-01-04. 


OtgpnmcS ŵ mptitn) tatt 



n r<(Qt ((nof t$a( (|((ho6atib( (o 6oite 
an& of ((etrift iMo6r a (an>tn(Tt 
(6(i Ibaoa iwurt fcoCtt 
Ctrntb art 6u( atSio fanttfj^ 

Umo turntt) (0 Cttt afhofogM 
anl)(oubta(t(tar?of(onifuf{ouna 
îEo btmFo 6r fnttricflatiotino 
9f (6at mro afli(&6i)i) (tr((]!f)6ourro 
S>S(t6ri ŵp fSuibSautOrouiiSt oi llourto 
2>iif tSat Biro aflit&Sin) IbSat fSuftt 6tfaC^ 
íDftuttFtSiniid map nat rtbr? tOt 

Dalen o The Canterbury Tales gan 
Geoffrey Chaucer. 

































2. Carlson, David. (2004). "The Chronology of Lydgate's Chaucer References". The Chaucer 
Review 38 (3): 246-254. doi:10.1353/cr.2004.0003 (https://dx.doi.org/10.1353%2Fcr.2004.000 
3). 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Saesneg_Canol&oldid=8488582" 


Newìdìwyd y dudalen hon ddìwethaf ar 15 Mehefìn 2019, am 20:38. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 




